





YMYL Y LAN! 


<>. “06066” 2o» 





GAN Y DIWEDDAR GLASYNYS. 


Y Bachgen, y bachgen, ei hoffder yw'r môr, 

Sydd wrthi'n gwneud llongau hyd wyneb y ddor ; 
Fe grona'r ffrwd loew yn anferth o lyn, 

Er mwyn cael lle cymhwys i nofio'i gwch gwyn, &c. 


Rbyw ddiwrnod mae'n blino ar chwareu fel hyn, 
Mae'n llosgi ei gychod, mae'n gollwng ei lyn; 

Y llong oedd ei gartret,—liun llongar y ddor 

A ddenodd y bachgen i fyned i'r môr, &c. 


Ca'dd le; ni bu undyn yn cychwyn erioed 

A'i galon mor llawen, mwy ysgafn ei droed ; 

Fe ga'dd ei ddymuniad,—nid llong ar y ddor, 
Ond lleng yn llawn hwyliau ar wyneb y môr, &c, 


O'i gartref cychwynodd dan ganu yn llon ; 
Ffarweliodd a'i deulu heb ofìd i'w fron ; 
Chwibanai wrth fyned a'i gist at y dref, 

Ei fryd oedd mor dawe$a glesni y nef, &c. 








Ei fama ddwys wylai, a ehrefai'ddwy chwaer— 
“O ! aros am flwyddyn,” yn hynod o daer ; 

Ond gwenai ei atteb—“ Y Cefnfor i mi, 

Mae' mywyd i mwyach ar wyneb y lli,” &c. 


Fe hwyliodd y llestr, y tônau yn gôr 
Orweddent yn gysglyd ar waelod y môr; 
Yrawel oedd ffafriol, a llonydd y gwynt,— 
Ni fynai gyfodi gwrthwyneb i'w bynt, &c. 


Caed mordaith gysurus, dychwelyd yn ol, 
A'r môr a'i wyneb mor wastad a côl ; 
Y bachgen oedd lawen heb feddwl fod brâd 
Ar ddangos ei gilwg cyn gwelai ei wlad, &c. 
Rhyw noson pan oeddynt yn ngolwg y tir, 
Y nefoedd bardduodd ei gwyneb glan, elir, 
Y mellt a ymwylltient, a'r daran yn groch 
Ymladdai'n fileinwedd a'r corwynt n'i froch. 

Pa beth ddaw i'w ran ? 

_Pa beth ddaw i'w ran ? 
Ot boddi, O! boddi 
Yn ymyl y lan! 


Y tônau ddeffreisant, a'r cerhynt blwng certh, 
Cynddeiriog ddangosai wrhydri ei nerth ; 
Dyruai, ymlafniai, glafoeriai fel lluwch, 
A heriai bob e]efen gan godi eiguwch. 

Pa beth, &c. 


Daeth moryn 'rol moryn, a'r dymhestl yn fiong, 

A lluchiai'n wallgofus ar antur y llong ; 

Y bachgen a gofiodd ei fam y pryd hyn,— 

Dych'mygodd wel'd goleu ar Lelhwedd y bryn, 
Pa beth, &c, xn 














3 


Ar hyn aeth y llestr yn erbyn y graig, 
Ac arni fe wleddai rhwth dônau yr aig ; 
Fe geisiwyd ymwraed, ond gwael oedd eu rhan, 
A boddodd y cyfan yn ymyly lan! 

Ow! Ow! dadamam! 

Ow! Ow! dada mam! 

Eich bachgen a foddodd 

Yn ymylylan! 


Pan wawriodd y boreu, y draethell gerJlaw 
A frithwyd â dirnau, a'r môr heb ddim braw 
A lyncodd y dwylaw; gresynus oedd rhan 
Y bachgen a foddodd yn ymyl y lan. 

Ow,! Ow ! &c. 


Ar wyneb tôn gribog daeth (y i dir, 
Ei dad pan y'i gweledd ddolefodd yn hir— 
Ca'dd Iong a cha'dd fordaith, ond dyma ei ran— 
Fe foddodd y bachgen yn ymyl y lan. 

' Ow! Ow! &c. 
Mewn ewyn o amdo ar elor y dôn, 

Y bachgen a daflwyd yn llonydd ei fron ; 
Y feisdon oedd esmwyth, a chafodd ei ran— 

Fe foddodd y bachgen yn ymyl y lan. 

Ow! Owl &c, 


wywn 


Sawl bachgen o Gymru yn fywiog ei fryd, 
A gollodd ei enaid wrth. niy byd ? 
Llong gafodd, amc th, ond dyma ei ran— 
Boddi, O! boddi y MYL Y LAN 

Ow! Ow | dad amam ! 

Ow! Ow. dad â mam 


Eich bachgen a foddodd 
Yn ymyl y lan! SF 
No 















cmefdddo 





Claddedigaeth y Morwr. 


'. Ein llong oedd bell, bell, bell o dir, 
Pan drodd y glanaf o'n dynion pur 
Yn welw ei wedd, a» gwywo wnaeth — 
Fel hwyrddydd hafddydd ymaith aeth. 


Gwyliasom wrth eì orwedd fan 
Faith oriau, gyda gobaith gwan : 
Daeth angeu ato heb un braw— 
Bu farw'n dawel dan ei law. 


Hardd gostus amdo iddo nis gwnaed, 

Dwy belen blwm 'roed wrth ei draed, 

Ac yn eì hamoe, teimlai mor glyd 

AU r brenin yn ei fymor drud. i 


Cyn ini ei gladdu yn y dôn 

Rhoem faner Prydain ar ei fron, 

Fel prawf nad oedd yn forwr llwit— 
Yna 'roedd barod i'w fedd o ddwfr. 


Mewn moment soddai megys maen, 
A threiglai'r (Onâu fel o'r blaen ; 
Ond dwys och'neidiai llawer bron 
Wrth gladdu'r morwr.yn y dŷn. 








Daw dydd ceir morwr dewr c o'r dôn, er 


bc Pan fenyg > hei bd 











